Hali ya watu wema katika mwezi wa Ramadhani 
Kielelezo cha watu wema ni Mtume Muhammad (saw) 


Asema lbnul-Qayyim Mungu amrehemu (Na alikuwa mtume (saw) Katika muongozo wake kwnye mwezi 
mtukufu wa Ramadhani huzidisha sampuli nyingi za Ibada, Alikuwa jibril (AS) Akimsomesha yeye Qur'ani 
katika mwezi Mtukufu wa Ramadhani na Alikuwa anapo kutana na jibril ni mkarimu zaidi kwa mambo ya 
kheri kushinda upepo uliotumwa, na Alikuwa ni mtowaji zaidi wa kushinda watu na Ramadhani alikuwa 
zaidi akizidisha kutoa sadaka na kufanya wema na kusoma Qur'ani na kuswali na kumtaja Mwenyezi 
Mungu na kukaa Itikafu na alikuwa akiukhusisha mwezi wa Ramadhani kwa ibada Asiyo yakhusisha 
katika miezi mengine mpaka mara nyingine akiunganisha saumu ili akapate masaa mer 
Ibada). 

https://www.al-feqh.com/sw/fadhila-za-saumu-na-hukumu-zake 




